ሞጉን አትፍሩ 


ኢየሱስም እንዲህ አላት፡- ትንሣኤና ሕይወት እኔ 
ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል፤ 
ሕያው የሆነም የሚያምንብኝም ሁሉ ለዘላለም 
አይሞትም...ዮሐ 11፡25-26 


ልንረዳቸው የሚገቡ አራት እውነቶች አስ፡፡ 
9 › (አብሔር ይወድቫል፡፡ 


በክርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ጠይወት አንዲባናረው እንጂ 
አንዳይጠፋ እገዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ 
ዓለሙን እንዲሁ በፆዶክልና። ዮሐንስ 3:36 

ሌባው ሊሰርትና ሊያርድ ሊያጠፋም እንጂ ስለ ሌላ 
አይፀመጣም፤ አኔ ጠይወት እንዲሆንላቸው አንዲበዛላቸውም 
መጣሁ። ዮሐንስ 10:10 


ፅኃ ሰው በተፈጥርው ኃጢአተኛ ነው፡፡ 


ሁሉ ኃጢአትን ሠርተዋልና የአግዚአብሔርም ከብር 
ጎድሎአቸዋል፤ ርሜ 3 : 23 

የኃጤአት ደመወዝ ሞት. . .ርሜ6:23 

ለሰዎችም አንድ ጊዜ መሞት ከአርሱ በኋላም ፍርድ አንደ 
ተመደበባቸው፥ ዕብራውያን 9:27 

ዳሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ የርኩሳነም የነፍሰ ገዳዮችም 
የሴሰሻዎችም የአስማተሻዎችም ጣዖትንም የሚያመልኩ 
የሐሰተሻዎችም ሁሉ ዕድላቸው በዲንና በአሳት በሚቃጠል 
ባሕር ነው፤ ይኸውም ሁለተቫው ሞት ነው። ራእይ 21 : 8 


አንድ ሰው በኃጢአቱ ምክንያት ከአግዚአብሔር ከተለየ ፣ 
ለዚህ ችግር መፍትሄው ምንድነው? 

እሻ ብዙውን ጊዜ እነዚህን አንደ መፍትሄ እናስባለን - 
ሃይማናት ፣ መልካም ሥራዎች ፣ ሥነ ምገባር 
አገዚአብሔር ገን መፍትሔው አንድ ብቻ ነው፡፡ 


ዩን ወደ ሰማይ የሚወስደው ብቸኛው 
መንገድ በኢየሱስ ከርስቶስ ነው። 
አ.የሱስም፡፡ አኔ መንገድና አውነት ጠይወጠትም ነኝ፤ በእኔ በቀር 
ፀዐ)ደ አብ የሚመጣ የለም።፡ ዮሐንስ 14 :6 
ከርስቾስ ደግሞ ጠደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን እርሱ ጻድቅ 
ሆና ስለ ዓመዐኛች አንድ ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ሞቶአልና፤ 
በሥጋ ሞተ በመንፈስ ገን ሕያው ሆነ፥ 1 ና ጴጥሮስ 3: 18 
በልጁ የሚያምነ የዘላለም ጠይጠት አለው፤ በልጁ የማያምነ 
ገን የአገዚአብሔር ሞጣ በእርሱ ላይ ይናራል አንጂ ጠይጠትን 
አያይም፡፡ ዮሐንስ 3 : 36 
ሪፅ ለመዳን እምነታችንን በጌታ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ላይ ማድረግ አለብን። 
በጸጋ በአምነት አድናችኋሟልና ፤ ይህ ከአንተ የተሰጠ ስጦታ 
አይደለም ፣ ገን የአግዚአብሔር ስጦታ ነው፡፡ ማነም 
አንዳይመካ ከሥራ አይደለም፡፡ ኪኢፊሶን2:8-9 


ይህንን ጸሎት በአምነት ወደ አግዚአብሔር ይጸልዩ - 

ጌታ ኢየሱስ ፣ ለእኔ ላለው ታላቅ ፍቅር በጣም አመሰገናለሁ፡፡ 
እኔ ኃጢአተሻ እንደሆንኩ እመሰከራለሁ እናም ይቅርታ 
አጠይቃለሁ፡፡ የኃጢአቴን ቅጣት ለመከፈል በመሰቀል ላይ 
ስለሞቱ አመሰገግናለሁ፡፡ ከሞትህ በትነሣኤህ አምናለሁ፡፡ 
ከአሁን ጀምር እኔ እንደ ጌታዩ እና አዳኝዩ እተማመናለሁ፡፡ 
የዘላለም ሕይወት ስጦታህነ እቀበላለሁ እናም ሕይወቴን 
ለአንተ አሳልፌ አሰጣለሁ፡፡ ትአዛዛትሀን አንድታዘዝ እና 
በፊትህ ደስ እንዲለኝ እርዳኝ። አሜን፡፡ 


በኢየሱስ ከርስቶስ ባመናችሁ ጊዜ ይህ ነገር ደርሶባች 
ልጅንም አይቶ በአርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ጠይጠትን 
አንዲያገኝ የአባቴ ፈቃድ ይህ ነው፥ አኔም በመጨረሻው ቀን 
አስነሣዋለሁ። ዮሐንስ 6 : 40 

ሁሉም ኃጢአቶችህ አሁን ይቅር ተባሉ፡ (ያለፈው ፣ የአሁኑ ፣ የወደፊቱ) 
አርሱ ከጨለማ ሥልጣን አዳነን፥ ቤዛነቱንም እርሱንም 
የኃጢአትን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግሥት 
አፈለሰን። ቆላስይስ 1 : 14 

ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፤ አርጌው 

ሃገር አልፎአል፤ እነሆ፥ ሁሉም አዲስ ሆባአል። 2 ቆርንቶስ 5 : 2.7 
ለተቀበሉት ሁሉ ግን፥ በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የአግዚአብሔር 
ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው፤ ዮሐንስ 1 : 12 


ሁሉም ትራከቶች ነፃ ናቸው፡፡ ለሽያጭ አይደለም። 


